








«Mr a — Ul 


UN 


W 


C.A, AH 


Mr poen 


AMY prwmsbbau 


| BARCH. JOHN HUGHES, 


PONT ROBERT, 


t 


2 dal RA SS fod a y nn A tL ha 







>d YR — 


_ 


SWYDD DREFALDWYN, 





U 


Bu farw Dydd Iau, Awst y y 1854, yn 79 oed, 


, 


— ca I GR UU Ud 


B5 yn Bregethwr Gyddlawn a lafurus gyda. Chorff y 
Meithodistiaud Calfinaidd, am 58 o flyneddoedd. 








CAERFYRDDIN: 


i ARGRAFFWYD GAN M. JONES, LEYFRWERTHYDD, HEOL PRIOR. 
1858. 











GALAREB. 





ad 


— â 


— dyd. 


GALWAF Sion heddyw i wylo, 
T'wysog wedi syrthio sydd; mn 
Sir Drefaldwyn oll a CHYMRU, 
Sy'n amddifaid ac yn brudd: 
Un o gedyrn mynydd Sion, ŷ 
Dewraf wron daear lawr, 
Oedd yr hybarch HuauEs, Pont &obert, 
Ar ei ol mae colled fawr. 


 — 


Êr nad oedd, yn ol trefn natur, , 
Ddim i ddysgwyl ond a wnaed;. 

Nid yw hyn yn lieddfu'r galar, 
Nid oes heddyw ond ôl ei draed: L 

Oes Methusalem ni fyddai » d, 
I rai dynion yn rhy faith, 

Rhai sy'n blaenu y catrodau, 
Rhai sy'n ffyddlon ar eu taith. 





Wrth in' edrych ar addasrwydd 0 
Gwrthddrych yr alar-gerdd hon, 
I ddadlenu dwfn ddirgelion, 
'Fwyll ein calon dan ei bron; 
'Teimlwn golled ar y ddaear. 
'Teimlwn drydar galar dwys, 
Am y gwyddom gwympo'n Samson, 
Mae'i weddillion dan y gwys. 


tc 


Swm a sylwedd ei bregethau, 
Oedd yr Aberth mawr a'r Gwaed ; 
iachawdwriaeth i bechadur, 
Dyma'r graig oedd dan ei draed: 
Undeb mawr a dirgeledig 
Y Tri Pherson yn Un Dnw, Wy 
Amnmod hedd ac arfaeth gadarn, 
Trefn ìi godi'r marw'n fyw. 


'Traethai am yr Iesu'n chwysu, 

Yn yr ardd, mewn ymdrech mawr; 
Am y gwadu, am y gwerthu, Tia 
Am y profi hyd y wawr; 











— 


9 


Am y fflangell, am y croesbrên, 
Am y goron bigog ddrain; 

Am yr hoelion dur, a'r gwatwar, 
Am y cleddyf heb ei wain. 


Âm yr iawn ar ben Calfaria, 
Hwnw'n fwy na thraha dyn; 
Am yr Iesu'n llon'd y gyfraith, 
Yn ei aberth mawr ci hun; 
'Trefn gras fel hyn egluraì, 
Llenwai bawb yn ddiwahan; 
Dull yr adgyfodiad hefyd, 
Y farn, a'r byd yn llosgi'n dân. 


^R oedd ei lais, pan y dyrchafai, 
Yn fraw i annuwiolion byd; 
Gwaeddai oddiar fynydd Sinai, 
Ffowch i'r noddfa, mae'n llawn bryd: 
Do'i drachefn ìi fynydd Sion, 
'Traethai werth yr aberth hedd; 
Hiliai'r bwrdd o bob danteithion, 
Galwai'r tlodion at y wledd. 


Dyma rinwedd gwerth ei chodi, 
A'i chyhoeddi drwy y byd,— 
Pan y rhoddai ei gyhoeddiad, 
Ei air oedd iddo'n ddeddf o hyd; 
Zluniodd Alarebau brodyr, 
Aeth i orphwys o'i flaen ef; 
Cawn yn gynwysedig ynddynt, 
Goethaidd chwaeth ac awen gref. 
Ond nid oes ? glywed heddyw 
l)dim o swn ei letau ef; 
Cleddyf angeu dorodd glymau, 
Yr hen gadwyn oedd yn gref: 
I waelodion oer y beddrod, 
Dygodd gorff ein hanwyl frawd; 
Yno gorwedd am faith gyfnod, 
Megys diwrnod fydd i'w gnawd, 


'Teulu Sion fydd yn wylo, 

Am eu hanwyl Hueunes yn hir; 
Pwy a leinw'r gadair hono, 

Lle'r eisteddai yn ei Sir? 
Rhowchin'we!d a yw ei fantell, 

Ar ryw unmewn gwlad neu dref, 
I frawychu yr annuwiol, 

Fel â'i lais y byddai cf. 








â, 
Êr im' chwilio Sir Drefaldwyn; 
Ol & gwrthol, gwlad a thref, 
A chael ynddi gewri cedyrn, 
Nid oes eilydd iddo ef; 
Diau fod yn mru yr arfaeth, 
Rhai fel Christmas Fvans gynt; 
Neu o'r Wern y ceir rhyw. Williams, 
Fydd a'i ddawn feì nerthol wynt. 


Edrych wnawn uwch ben ei feddrod, 
Mewn eiddigedd yno o hyd ; 
Gwel'd y genau draethodd gymaint, 
Yno'n gorwedd heddyw'n fud: 
Y llestr lle bu gras yn trigo, 
' Yno trig y prif yn awr; 
Ar ei fedd mae dagrau Sion, 
Fel y gwlith ar foreu wawr. 


Mae arwyddion fod rhyw ddrygau, 
Mae rhai dafnau wedi d'od ; 

Y cyfiawn a gymerwyd ymaith! 
Aitir Prydain ydyw nôd. 
Yr hwn a'i gwnaeth i ado'i eglwys,. 
A thynu'r fagwyr rhwng y byd, 
A. thywallt phioleidiau arnom; 

Fyd ac eglwys oll yn nghyd? 


:€ollsoch chwi y Cymdeithasau, 
Un oedd i chwi fel yn dad; 
Yn y Deau, yn y Gogledd, 
Yr oedd ef mewn gwir fawrhads. 
Acam hyny gwisgwch alar, 
O Sir Fôn i Fynwy draw; 
ŵn y twyllwch 'roedd yn ganwyll, — 
Pwy mor oleu eto ddaw. 


Un* a'i carai ddaeth i sefyll, 
Ar dywarchen: werdd ei fedd; 
Yno syllai a myfyriai, 

Llawn o ddagrau oedd ei wedd: 
Hwn ofynodd, p'le mae'r meddwl, 
Serch, a'r côf, a'r deall cryf; 
Nid oedd ganddo ef ddirnadaeth, 
Onid ŷnt yn nghwmni'r pryf. 

Ond un arall a ddywedodd, 
Wyddai'n well am enaid dyn, 

'Mai nid elfen frau, ond ysbryd 
Yw yr enaid ynddo cei hun: 


* Athroniaeth y meddwl ar.enaid dynw. 





; ily mni, —_—— 


w» 


- 


ilr y, >n y 


— 


b4 
wy 


. Ysbryd ydyw, mae'n anfarwol. 


Annhraethadwy, meddai, yw ; 
Ac nid oedd o'i fewn ddychymyg, 
Am y cartref mae yn byw. 
“Ond er hyny âf i chwilio, 
Aros ynia Sion wan, 
Hyd nes delwyf eilwaith heibio, 
Cei ryw newydd yn y man: 
“Ond pa le cyfeìtiai'i'm camrau, 
I chwilio am enaid yr hen dad, 
Aeth ar goll o Sir Drefaldwyn, 
Nid yw yn un cwr o'r wlad. 


'Nid oedd bosibl ei ddifodi, 

Mewn corff arall mae e'n bod ; 
Neu y gwagle annherfynol, 

'Mewn paradwys uwch y rhoê: 
“Gall ei fod yn nofio'r tonau, 

Neu ar aden gyflym gwynt; 
"Dichon iddo fod yn:teithio, 

Gyda'r weír neu lawer cynt. 
“Chwiliaf draw yn ngerddi J7esber,* 

Ac yn maes A/yst4 well; 
'Neu yn Cassia draw yn India, 

I edrych y Genhadaeth bell: 
Methais a chael gafael amo, 

Wyla Sion gyd a mi; 
“Chwiliais holl gilfachau'r bydeedd,—- 

A oes dychymyg gyda thi? 


'Pe cymerem nerth peiriannau, 
Drwy y ddaear oll ynghyd: 
A'r holl gelfyddydau breiniol, 
Y greadipaeth safai'n fud: 
Am nad oes o'i mewn elfenau, 
I wel'd y byd tu draw i'r bedd, 
'Lle mae 'r holl eneidi au'n trigo, 
Wedi'r corff newidio'i wedd, 


/ ARALL 


MESUR Ô AC 8. 


Âm hyny âf allan i chwilio, 


A llusern gair ,Duw'yn fy llaw; 
Cymeraf hardd wydrau'r dystiolaeth, 
Edrychaf drwy'r gorchudddraw, draw: 


* :Mesber a6 Elysia.. Gwel Anianyddiaeth Dn. Pick. 





6 


'Saf, Sion, a'th ddagrau pruddglwyfus, 
Nes delwyf fi'n ol o fy nhaith; 

'Rwy'n canfod arwyddion drwy'r cwmwl 
Bydd llwyddiant imi yn fy ngwaith. 


'Rwy'n gweled wrth oleu y ganwyll, 
Drigfanau o wynfyd a phoen ; 

Rhai wnaethant anwiredd i wylo, 
Rhai cyfiawn yn nghwmni yr Oen: 

Pe chwiliwn holl gelloedd wylofus 

__ Y gerwyn alarus, ni chawn 

“Un tebyg i HuaHEs, yn ei fywyd 
Orweddodd ar haeddiant yr Iawn. 


Gan hyny, rhaid troi i'r trigfanau 
Lle preswyl angelion.glân Duw, 
Lle hefyd y mae yr eneidiau 

A olchwyd, a gânwyd, yn byw 
Mae yno ryw filoedd ar filoedd, 

A'u gwisgoedd yn wynion bobun, 
Yn canu mor uchel, nes clywais 

Ryw adsain oddi yma fy hyn. 


Merch Sion, sych ymaith'dy ddagrau, 
Cwyd luman yn ngwersyll y gad; 
Dy dad a gyrhaeddodd ei deyrnas, 
Mae'n d'wysog deg dinas i'w Dad; 
Mae'n eistedd wrth ochr John Calfin, 
A Charles, 0 Gaerfyrddin, mewn hedd, 
Jŷliws, o Fôn, a'r prophwydi, 
Yn archwaethu danteithion y wledd. 
Ar sylfaen dragwyddol yr arfaeth 
Mae'n darllen ei enw ei hun, 
Cysondeb holl drefn iachawdwriaeth, 
Dirgelwch 'Tri Pherson yn Un; 
Edrychodd pan oedd ar y ddaear, 
Canfyddodd â llygad o ffydd, 
Fawrhydi gogoniant plant Sion, 
: Pan ddaw'r carcharorion yn rhydd. 


Ond heddyw mae'n gweled gwrthddrychau, 
Nas gwelodd ef yma'n ei gnawd; 
Mae'n gweled ei natur ei hunan 
Yn Mherson anfeidrol eì Frawd: 
Mae'n gweled y ffynon lle tarddodd 
Yr afon a'i golchodd mor lân; 
Mae'n gweled hen fond y Cyfammod, 
Yr hon sydd yrt sylfaen i'w gên. 





ŷ 





iL 


Mae weithiau yn edrych i'r ddaear, 
Hen ddyffryn y galar lle bu; 
Gan syllu uwch ben ei weddillion, 
Ac hefyd ar dylwyth ei dŷ; 
Ond dychwel i'w drigfan hardd eilwaith, 
Gan adrodd holl hanes ei daith; 
Dywedodd, “Fy nghofff sydd yn huno, 
A ydyw yramseryn faith, 


“I orwedd yn mynwes y ddacar, 
Yn nghymysg â'r grafel heb rym? 
Er hyny rwy'n ddedwydd a thawel, 
Ni chodaf wrthryfel er dim: 
Rwy'n canu wrth gofio y boreu, 
Caf weled fy nghorff ar y lan; 
Bydd yno gwmniaeth ddifyrus, 
A bywyd tragywyddol yn rhan.” 


Atebodd yr Iesu, gan dd'wedyd, 

“* Bydd dawel, mae allwedd y bedd, 
Wrth wregys Tywysog y bywyd, 

Daw adref er gwaeled ei wedd: 
Mi ganaf yr udgorn yn fuan, 

A d'wedaf, Dewch allan bob un.;- 
Mae'r 'stafell yn dywyll ddigysur,. 

Bum yno yn gorwedd.fy hun. 
“Stafelloedd lle gorwedd 'nghyfeillion, 

Gollyngwch hwy'n rhyddion o'ch côl; 
Mi fynaf fy mrodyr oll adref, 

Ni thrig yr un ewin ar ol: 
Cei weled y bedd yn ymrwygo, 

A'th gorff fydd yn neidio i'r gwawl; 
A'r liygredd ar ol yn y gwely, 

Ac angau yn colli ei hawl.” 
Goddefer i un o blant Sion 

I dalu ymweliad â'i dad, 
Ar ol iddo godi o'i ” stafell, 

Bu'n gorwedd.am hirfaith barhad: 
Mae ganddo groniclau'n eì feddiant, 

O hanes am gyfnod mor faith, 
Nas dichon fod gan yr angelion, 

Y cerub, na'r seraph ychwaith. 


Mae'n cofio yr awr y dattodwyd 
Llinynau ei galon bob un, 

Yr eiliad diangodd ei enaid 
O'i babell, yn ysbrydei hun ; 





Brithdir. 


8 


a 


Pa $ym oedd yn nyfroedd yr afou, 
Ps nerth oedd yn ymchwydd ei ll5,. 

Faint dalai cyfarfod Offeiriad 
Yn nghanol ei dyfroedd mawr hí. 

Caf ganddo'r fath ddarlun o angau, 
Maen cofio hyd hyn âm ei loes; 

Mae'i golyn o'i flaen yn wastadol. 
Yn yspail hen frwydr y groes: 

Pa fodd y mae ysbryd yn gweled; 
Heb gyfrwng y llygaid o gnawd; 

Pa fodd y mae'n siarad, yn clywed, 
Heb dafod, heb glustiau â'i frawd. 


Annhraethol yw iaith ei breswylfod, 
Nid yw yn gyfreithlon i mi 
X gynyg mynegu ei chynwys, 
'Tu yma i'r Iorddonen, ichwi; 
Er hyny ces rai o'r srawn-sypiau 
By'n llenwi'r ffo dawel hardd hon, 
I'w dwyn i'r anialwch i'r eglwys, 
I wneyd y pruddglwyfus yn llon. 


Nid oes yno Pharao i'w herlid, 
Na rhyfel, na blinfyd, byth mwy; 
Ond llawn fuddygoliaeth a gwynfyd, 
Yn ngliadw am byth iddynt hwn; 
Nid oes yno anial heb ffynon, 
Fel arial Arabia'n y wlad; 
Ond dolydd gwyrdd-leision hardd odiaeth, 
A dyfroedd y bywyd yn rhad. 


Wel bellach dilynwn ein gwrthddrych, 
Fel darfu ef ddilyn yr Oen; 
Mae'n rhodio heolydd Caersalem, 
Yn ieuanc dragwyddol ddiboen; 
Mae'r gadwen a'i cododd e i fyny, 
Yn swyddfa trugaredd o hyd; 
Wrth 'maflyd yn hono cawn goncwest 
Ar angeu, pan losgi'r y byd. 


Bydd Iesu, y diwrnod mawr hwnw, 
Yn dryllio ei gastell a'i ddôr ; 

Gan rwygo'r mynwentydd o'u cyrau, 
A sychu gwaelodion y môr; 
Daw'r hen garcharorion yn rhyddion, 

A'u rhwymau a lysg yn y tân; 
Hwy safant ar adfail y castell, 
Gan herio marwolaeth a'u eân. 


RICHARD DAVIES. 


































dy 


- 





